fi 'p'ase:mi: 'Joha! 
lu IREE Wa ti 


AWỌN OTITỌ MẸRIN WA TI A NILO LATI LOYE NI KIKUN: 


(9 OLORUN FERAN RE. 


Nitori Ọlọrun fẹ araiye tobẹ̀ gẹ, ti o fi Ọmọ bíbi rẹ̀ 

kanṣoṣo funni, ki ẹnikẹni ti o ba gbà a gbọ má bà 

ṣegbé, ṣugbọn ki o le ni ìye ainipẹkun. JOH 3:16 

Olẹ̀ kì iwá bikoṣe lati jale, ati lati pa, ati lati parun: emi 

wá ki nwọn le ni ìye, ani ki nwọn le ni i lọpọlọpọ. JOH 

10:10 

A) ENIYAN JẸ ẸLẸṢẸ NIPA ẸDA. NITORINA 
O YAPA KURO LỌDỌ ỌLỌRUN. 

Gbogbo enia li o sá ti ṣẹ̀, ti nwọn si kuna ogo Ọlọrun; 

ROM 3:23 

Nitori ikú li ẹre ẹ̀ṣẹ; ṣugbọn ẹ̀bun ọfẹ Ọlọrun ni ìye ti 

kò nipẹkun, ninu Kristi Jesu Oluwa wa. ROM 6:23 

Niwọn bi a si ti fi lelẹ fun gbogbo enia lati kú 

lẹkanṣoṣo, ṣugbọn lẹhin eyi idajọ: HEB 9:27 

Ṣugbọn awọn ojo, ati alaigbagbọ, ati ẹni irira, ati 

apania, ati àgbẹ̀rẹ̀, ati oṣô, ati abọriṣa, ati awọn eke 

gbogbo, ni yio ní ipa tiwọn ninu adagun ti nfi iná ati 

sulfuru jò: eyi ti iṣe ikú keji. IFI 21:8 


TI ENIYAN BA YAPA KURO LỌDỌ ỌLỌRUN NITORI ẸṢẸ RẸ, 
KINI OJUTU SI IṢORO YII? NIGBAGBOGBO A MA RONU AWỌN 
WỌNYI BI AWỌN OJUTU: ẸSIN, IṢẸ RERE, IWA 

BI O TI WU KI O RI, OJUUTU KANṣOṣO NI ỌLỌRUN PESE. 


JESU KRISTI NI ONA 
KAN SOSO SI ORUN. 


Jesu wi fun u pe, Emi li òna, ati otitọ, ati iye: kò si 
ẹnikẹni ti o le wá sọdọ Baba, bikoṣe nipasẹ mi. 

JOH 14:6 

Nitoriti Kristi pẹlu jìya lẹkan nitori ẹ̀ṣẹ wa, olôtọ fun 
awọn alaiṣ6tọ, ki o le mu wa de ọdọ Ọlọrun, ẹniti a pa 
ninu ara, ṣugbọn ti a sọ di aye ninu ẹmí: I. PET 3:18 
Ẹniti o ba gbà Ọmọ gbọ, o ni iye ainipẹkun: ẹniti kò ba 
si gbà Ọmọ gbọ, kì yio ri ìye; ṣugbọn ibinu Ọlọrun 
mbẹ lori rẹ̀. JOH 3:36 


A GBODO FI IGBAGBO SI OLUWA 
eo JESU KRISTI FUN IGBALA WA. 
Nitori ore-ọfẹ li a ti fi gbà nyin là nipa igbagbọ; ati 
eyini kì iṣe ti ẹnyin tikaranyin: ẹ̀bun Ọlọrun ni: Kì iṣe 
nipa iṣẹ, ki ẹnikẹni má bá ṣogo. EFE 2:8-9 


Sọ adura yii si Ọlọrun ni igbagbọ: 

Jesu Oluwa, o se pupo fun ife nla re fun mi. Mo jewo 
elese ni mi mo si toro idariji. O ṣeun fun ku lori 
agbelebu lati san ijiya fun awọn ẹṣẹ mi. Mo gbagbo 
ninu ajinde re ninu oku. Lati isisiyi lo, mo gbekele o 
gegebi Oluwa ati Olugbala mi. Mo gba ebun iye 
ainipekun re mo si jowo aye mi fun o. Ràn mí lẹwọ 
láti pa òfin rẹ mọ, kí n sì jẹ dídùn inú rẹ. AMIN. 


Eyi si ni ifẹ ẹniti o rán mi, pe ẹnikẹni ti o ba ri Ọmọ, ti o ba si gbà a 
gbé, ki o le ni iye ainipẹkun: Emi o si jí i dide nikẹhin ọjọ. 

JOH 6:40 

Ẹniti o ti gbà wa lọwọ agbara òkunkun, ti o si ti mu wa lọ si ijọba 
ayanfẹ Ọmọ rẹ̀: Ninu ẹniti awa ti ni idande nipa ẹjẹ rẹ̀, idariji ẹ̀ṣẹ: 
Kol 1: 13-14. 

Nítorí náà bí ẹnikéni bá wà ninu Kristi, ô di ẹ̀dá titun: àwọn ohun 
àtijọ ti kọjá lọ; kiyesi i, ohun gbogbo ti di titun. kiyesi i, ohun 
gbogbo ti di titun. II. KỌRÒ 5:17 

Ṣugbọn iye awọn ti o gbà a, awọn li o fi aṣẹ fun lati di ọmọ Ọlọrun, 
ani awọn ti o gbagbé li orukọ rẹ̀: JOH 1:12 


Ṣiṣe awọn iṣẹ rere kii ṣe ọna si igbala, ṣugbọn ẹri igbala wa. 


